Sérprentun ur Frey 
Reprint from Freyr 10—I1, 1965 


INGVI PORSTEINSSON og GUNNAR OLAFSSON 


PLONT 
OG 
BEI 


Grazing Studies v Fistulated § 


Summary 


Atvinnudeild Haskolans 


Landbunadardeild 
University Research Institute, Department of Agriculture 
‘ Reykjavik, Iceland 


POLARPAM 


| 
\ 


Pam:599.735.5:(*35 
THO ee 


THORSTEINSSON, Ingvi and 

Nae gvi and OLAFSSON, 
, Plontuval saudf jar og 

meltanieik i beitarplantana = 

Grazing studies w 


Borrower’s Name Date Due 


Pam:599.735.5:(*35) 
THO. Fe EE Se 


THORSTEINSSON, Ingvi and OLAFSSON, 
Gunnar . 
Plontuval saudfjar og 
meltanieiki beitarplantana = 
Grazing studies w 


Boreal Institute for Northern 
Studies Library 

CW 401 Bio Sci Bldg 

The University of Alberta 

Edmonton, AB Canada T6G 2E9 


Prenismidjan Edda h.f. 


{ pessari grein verdur fjallaS um rannsdknir, sem gerdar voru a Hesti i 
Rorgarfirdi sidastlidid ar 4 ploéntuvali saudfjar og meltanleika beitargrdédurs 
i uthaga. AO pessum verkefnum hefur verid unnid sfSan 1961, og hafa 
nidurst6dur peirra rannsdkna verid birtar (I. Porsteinsson 1964 og I. Por- 
stensson og G. Olafsson 1965). En sidastlidii ar voru teknar upp nyjar ad- 
ferdir, sem hafa mikla yfirburdi yfir eldri adferdir bedi hvad snertir na- 
kvemni og afkést, og verdur nidurstédum peirra lyst hér { stuttu mali. A 
pessu_ari er etlunin ad auka pessar rannséknir mjég og framkvema vidar um 
landié vid sem breytilegust grédurskilyrdi. 


RANNSOKNAREEFNI OG ADFERDIR. 
AOferdir. 


A@Oferd su, sem tekin var upp vid pessar rannsdknir 4 pléntuvali og meltan- 
leika, hefur adeins verid notud ad radi sidastlidin 10 ar, einkum i Bandartikj- 
unum og Bretlandi. Hun hefur litid verid notud annars stadar og t. d. ekki 
a Nordurléndum, eftir pvi sem bezt er vitad. 

Adferdin byggist 4 pvi, ad gert er op 4 vélinda kindar og vélindad tengt 
fast vid halshudina, bannig ad op myndast i gegn. Sidan er komié fyrir loku 
i opinu, sem er bannig, ad hun kemur ekki i veg fyrir, ad kindin geti kingt 
fddrinu a edlilegan hatt. Opid a halsinum er um 1.53 cm a stro. 

Adgero pessi er vandas6m, og eru kindurnar svefSar medan a henni stend- 
ur. Eftir adgerdina verdur a6 fylgjast vel med sarinu og nota fukkalyf til ad 
hindra igerd, en ad 6dru jofnu a sarid ad vera ad fullu grdid eftir 10—14 
daga. Pall A. Palsson, yfirdyraleknir, og kona hans, Kirsten Hen- 
riksen, dyraleknir, framkvemdu uppskur@i 4 tilraunaanum. 

begar safna 4 synishornum af beim grddri, sem skepnan bitur, er lokan 
tekin ur opinu og poki spenntur um hals kindarinnar (sj4 mynd 1). Fer pa 
mestur hluti hins bitna grédurs {i pokann. Vanalega er lokan adeins fjarlegd 
1 klst. i einu, tvisvar 4 dag. Sé vélindad opid lengur tapar kindin of miklu 
munnvatni og getur verid hetta buin af beim sékum. 

{ synishornum heim, sem safnast i pokann, ma audveldlega greina med 
smasja, hve mikid hefur verid bitiS af hverri tegund plantna. Synishornin 


, 


verda pd énothef, ef kindin jértrar medan 4 sdéfnun stendur. Vid smasjar- 


3 


BORBAL INSTITUTE 
LIBRARY 


My naa 


Er i tilrauninni, 
med vélindapoka 


rannsokn er synishorninu dreift 4 bakka; bakkinn er s{San ferdur undir sma- 
sjanni og bannig akvardad 320 sinnum i hverju synishorni hvada pidntuteg- 
und sést undir smdasjarglerinu midju. A bennan hatt var hegt ad greina ad 
medaltali 93 présent af hinum bitna groori. 

Litil sem engin efnabreyting verdur a plontunum 4 leidinni nidur vélind- 
ad og bess vegna er unnt ad nota synishornid til akv6rdunar a efnainnihaldi 
og meltanleika peirra. Meltanleikinn var akvardadur i Hurley med nyrri ad- 
ferd, ,glermagaadferd“, sem lyst er i riti Bunadardeildar, ,,Efnainnihald og 
meltanleiki nokkurra uthagaplantna“, sem kemur ut um pessar mundir. 

Vid eldri rannséknir var ploéntuval bufjar akvardad dbeint med pvi ad 
fara um svedi, sem skepnurnar hofdu gengid a, og sja hvada tegundir hefou 
verid bitnar. A pennan hatt var ekki unnt ad f4 vitneskju um, hve mikid hefdi 
verid bitiS af hverri tegund, heldur adeins hve margar plontur hefdu verid 
snertar. Og til akvOrdunar 4 meltanleika og efnainnihaldi hefur synishorn- 
um fram til bessa ekki verid safnad af skepnunum sjalfum eins og hér er gert, 
heldur af tilraunaménnum. Peir geta hins vegar aldrei likt eftir vali bufjar- 
ins, enda hafa erlendar rannsdknir synt, aS pd ad reynt sé ad safna synishorn- 
um sem likast pvi, sem bufé gerir, er neringargildi fodursins herra, ef bad 
safnar pvi sjalft. bessi adferd er pvi margfalt naéakvemari en hinar eldri. 


Beitilandio. 

Settar voru upp prjar girdingar i Hestlandi: 4 G6tuasi, i Hestfjalli og vid 
Grimsa. Hver girding er um 14 ha ad sterd, og voru girdingarstedin valin 
pannig, ad { beim veri sem fj6lbreyttastur grédur, og voru tv6 til prju dlik 
erddurhverfi i hverri girdingu. Voru bar allflestar algengustu tegundir plantna 
i sunnlenzkum uthaga: 8 tegundir grasa, 7 tegundir halfgrasa og legri plantna, 
14 tegundir tvikimblada jurta og 6 tegundir lyng- og runnplantna. 

Grd6éurfar i girdingunum er synt i tdflu 1. 


4 


Tafla 1. Grodurfar ¢ beitargirdingunum. 
Table I. Botanical composition of the enclosures.1) 


Hlutdeild % 
Botanical composition 


Stadur Gros Halfgr6s Smarunnar Tvikimb. Mosi 

Location Grasses Sedges Woody species Forbs Moss 
Gotuas, lyngmdi 17 12 50 8 13 
— valllendi 86 Sues 0 5 6 
Hestfjall, mosabemba 6 5 +9 2 40 
— grasmoi 67 6 1] a 12 
Grimsa, myrlendi 5 82 7 3 3 
—  grasmoi 85 6 a 4 0 


A Gotudasi var 4% af girdingunni lyngmdi, i Hestfjalli var jafnmikid af 
mosaméa, grasméa og myrlendi. Vid Grimsa voru 4% af girdingunni myrlendi, 
en i einu horni hennar var snarrdétarmoi med birki. 


Tilhédgun rannsokna. 


Tver zr med op a vélinda, eins og ad framan er lyst, voru nota@ar i til- 
raunina fra 31. juli til 18. sept. Ymis vandkvedi voru 4 pvi ad byrja fyrr, og 
var groour pvi fullsprottinn, er tilraunin hofst. bar sem plontuval saudfjar, 
meltanleiki og efnainnihald beitarplantnanna er mjég breytilegt eftir proska- 
stigi plantnanna, barf ad framkvema slikar rannsdéknir a 6llum timum ars. 
Verdur pad gert i peim tilraunum, sem nu eru a6 hefjast. 

Tilrauninni var pannig hattad, ad féd var latid ganga dareitt tvo daga i 
hverri girdingu til ad venjast adstedum, en sidan hdfst séfnun synishorna. 
Lokan var fjarlegd ur opinu a4 halsi kindanna einn klukkutima ad morgni 
og einn klukkutima ad kv6éldi og synishornum safnad, en 4 beim tima fékkst 
negilega stért synisshorn. Synishornum var safnad a bennan hatt fimm daga 
i r66, en ba voru kindurnar fluttar i nestu girdingu. Pegar beitt haf6i verid 
i allar girdingarnar, var viku hvildartimi an nokkurrar synishornas6fnunar, 
en sidan var anum beitt i fyrstu girdinguna a6 nyju. 

Adur en tilraunin hofst var gerdur samanburdur 4 hegdun tilraunadnna 
i haga og da, sem ekki hafdi verid gerd adgerd 4. Kom i ljés, ad ernar tver 
hegdudu sér ekki 6druvisi en annad fé, en pad er forsenda bess, ad tilrauna- 
nidurst6dur séu réttar. 


NIDURSTODUR. 
Plontuval. 


fe 


Pléntuval anna bedi tilraunaskeidin er synt i toflu 2, og takna télurnar 
hve mérg prdsent voru bitin af hverjum pléntuflokki. Vid utreikninga a nid- 


1) By the point-frame method, 


urstodum kom i ljés, ad ekki var raunhefur munur 4 pléntuvali anna tveggja 
og heldur ekki a plontuvali peirra 4 morgnana og kvéldin. Er betta i sam- 
remi vid erlendar nidurst6dur (Van Dyne et al. 1964). Télurnar i téflu 2 eru 
pvi meSaltél synishorna fra4 badum dm kvélds og morgna. 


Lafla 2. Plontuval, % bitid. 

Table 2. Plant preference, % grazed. 

Stadur Beitartimi Gros Halfgrés = Smarunnar Annar grédur 
Location Grazing dates Grasses Sedges Woody species Cther sp. 
Gotuas 3/ 8— 7/8 seh) 18.7 74 4.0 
Grimsa 10/8—14/8 68.2 214 6.7 EY | 
Hestfjall 17/8—21/8 69.4 17.9 54 Ta 
Gotuas 31/8— 4/9 72.6 12.8 1g “zs | 
Grimsa 7/9-11/9 172 21.5 0.5 0.8 
Hestfjall 14/9—18/9 80.9 16.7 0.7 pa | 


Taflan synir, ad i dllum girdingunum og a badum tilraunaskeidum bita 
ernar langmest af grésum, eda fra 60—81% af pvi, sem bitid var. Eins og 
kom fram i téflu 1 var mikill munur a4 magni grasa i girdingunum og hef6i 
matt venta, aS pbvi meira veri hlutfallslega bitid af grdsum sem meira veri 
af beim i grédurlendunum. Su var bd ekki raunin og var jafnvel meira bitid 
af grésum, bar sem minnst var um bau, vid Grimsa og i Hestfjalli. bessi mun- 
ur var bo ekki raunhefur, hvorki i fyrri né seinni s6fnun. 

{ seinni s6fnun var mun meira bitid af grésum i dSllum girdingunum en i 
fyrri s6fnun, og er s4 munur raunhefur. betta er athyglisvert, begar bess er 
gett, ad i seinni s6fnun var mjég gengid 4 grésin, endurvoxtur eftir fyrri 
beitarumferd var mjog litil og mun meira var fyrir hendi af flestum 6drum 
tegundum en grésum. {slenzkar uthagaplontur virdast yfirleitt tapa neering- 
argildi sinu mjég rt, begar liSur 4 sumari¥ (I. borsteinsson og G. Olafsson 
1965), og eru grésin par engin undantekning. En samkvaemt pbessum nidur- 
st6dum halda grdésin lostetni sinni bezt og eru jafnvel bitin enn meira, er lidur 
4 sumarid, en adrar tegundir eru ad sama skapi minna bitnar. Ekki var gerd 
tilraun til pess ad greina i smasjanni hvada grastegundir veru mest bitnar. 
Hins vegar var athugad, hvort um bl66 eda stoéngla veri ad reda og kom i 
ljés, ad 80—90% af bitnu grasi var b16d. betta synir, hve vandlat saudkindin 
er og hve furdu audvelt hun 4 med ad velja. 

Halfgrés voru nokkud bitin, einkum vid Grimsa, bar sem bau eru rikjandi 
{ grédurfari. AO visu er adeins raunhefur munur a girdingum a6 pessu leyti 
seinna tilraunaskeidid. Af halfgrdsunum var langmest bitid af stinnastér, en 
einnig nokkud af herum 4 purrlendi og myrastér 4 votlendi. 

Lyng- og runnagrédur var nokkud bitinn vid Gétuas, en litid i hinum gir@- 
ingunum. Af bessum grddri var raunheft minna bitid 4 seinna en fyrra til- 
raunaskeidi. Langmest var bitid af grasvidi, talsvert af rjupnalaufi, 6rlitid 


6 


Mynd 2. Hvert er beitargildi landsins? 


af beitilyngi, birkilaufi og blaberjalyngi, en krekilyng var ekki snert. Hins 
vegar atu ernar t6dluvert af krekiberjum eftir aS bau voru proskud, en an 
bess ad lyng fylgdi me®. 

I flokkinn ,,annar grodur koma tvikimblada jurtir, fre og ber. Tvikim- 
blada jurtir voru sdralitid bitnar i bessari tilraun, enda er litiS um ber i 
grodurlendunum og ner eingéngu lagvaxnar tegundir, sem ernar na illa til. 
Ma telja, ad ber hafi mjég litid gildi i bithogum okkar. 

Nidurst6dur pbessar eru mjég samhljé6a nidurst6dum af eldri rannsdknum 
Atvinnudeildar 4 plontuvali saudfjar 4 sumarbeit (I. Porsteinsson 1964), enda 
pott gjordélikum rannsdknaradferdum hafi verid beitt sidastlidid sumar. Fvrri 
rannsoknirnar voru framkvemdar 4 arunum 1960—1963 4 ymsum afréttum 4 
Sudurlandi. Voru per yfirleitt gerdar 4 timabilinu agust—september eda um 
likt leyti og rannsoknirnar sidastlidi6 sumar, og eru ber ad pvi leyti samberi- 
legar. ber rannsdknir leiddu alls stadar i ljés, ad grds og stinnastér voru lang- 
mest bitin, 6nnur halfgrés mun minna, og tvikimblada jurtir og smarunnar 
litid sem ekkert. 


Meltanlethki. 


Eins og ad framan greinir var meltanleiki akvardadur i beim grddri, sem 
skepnurnar bitu og safnadist i halspokana. Eru nidurst6durnar syndar i toflu 
5. Tolurnar takna medalmeltanleika hverja viku i synishornum fra hvorri 
kind. 

Meltanleiki er ner hinn sami i hlidstedum synishornum fra badum am. 
Er betta i samremi vid pad, ad ekki var raunhefur munur 4 pléntuvali anna 
eins og a0 framan greinir. 

Meltanleikinn er mjég litill i synishornum fra Gotudsi, bedi i fyrri og 
seinni s6fnun, og raunheft minni en i girdingunum vid Grimsa og i Hest- 
{jalli. bessi munur virdist standa { beinu sambandi vid pléntuvalid. A Gétu- 


7 


Lojlage: Meltanletki, %. 


Table 3. In-Vitro digestibility of dry matter, % 

Stadur Beitartimi Kind, Sheep no. Medaltal 
Location Grazing dates I II Mean 
Gétuas 3/82 1/8 46.0 46.2 46.1 
Grimsa 10/8—14/8 55.8 55.6 55.7 
Hestfjall 17/8—21/8 57.8 57.9 57.8 
Gotuas 31/8— 4/9 44,] aie 45.8 
Grimsa 7/9—-11/9 54.1 54.3 54.1 
Hestfjall 14/9—18/9 55.9 55.9 


Asi var minnst bitid af gr6sum og par er meltanleiki minnstur. Vid Grimsa 
var meira bitid af grésum og par er meltanleiki meiri; i Hestfjalli var mest 
bitid af grodsum og par er meltanleiki einnig mestur. Betta sést gloggt a 
mynd 3. 

{ ritgerdinni ,,Efnasamsetning og meltanleiki nokkurra uthagaplantna‘, 
sem er getid ad framan, er syndur meltanleiki fj6gurra plontutegunda a yms- 
um drstimum. Pessar tegundir eru tunvingull, beitilyng, ljonslappi og myra- 
stor. Tunvingullinn hefur par meiri meltanleika en hinar tegundirnar allt 
arid, og er bad i fullu samremi vid ofangreindar nidurstodur. Hins vegar er 
meltanleiki tunvingulsins, sem var safnad vid klippingu, minni i agust og 
september en i beim grddri, sem zrnar s6fnudu a Hesti 4 sama arstima. Var 
sa grodur pd blandadSur 6drum tegundum, sem hafa minni meltanleika en 
erds. betta stySur eindregid pa erlendu reynslu, sem ad framan er getid, ad 
neringargildi f6dursins sé herra, ef buféd safnar pvi sjalft en ef tilrauna- 
madurinn gerir bad. 

Meltanleikinn er minni i seinni en fyrri s6fnun, en bd er munurinn minni 
en matt hefOi venta, bar sem fjérar vikur lidu milli safnana i hverri girdingu. 
betta verdur skyrt bannig, ad ernar bitu jafnvel enn meira af grésum i seinni 
umferd. Mikid af bvi voru s6mu plonturnar og bitnar voru i fyrri umferd, en 
ekki 6bitinn, trénadur grddur. Pannig velur buféd bann grddur, er hefur 
mest neringargildi 4 hverjum tima. 

Rannsoknir per, sem hér hefur verid rett um, stddu yfir i takmarkadan 
tima, seinni hluta sumars og haust, og ber a6 lita 4 nidurst6durnar i pvi 1jdsi. 
Engu aod sidur ma draga af peim mikilsverdar alyktanir. 

Naudsynlegt er ad nota bufé sem mest vid rannsdknir a nytingu og ner- 
ingargildi beitar- og fodurplantna. 

Saudfé er mjog sérheft i plontuvali 4 sumarbeit. bad velur pa fyrst og 
fiemst grés, og virdast pau halda betur lostatni sinni en adrar tegundir, er 
lisur 4 sumarid. es e 

Naudsynlegt er ad sj4 afurdamiklu bufé fyrir beim tegundum,sem pa® sekist 
mest eftir. bess vegna barf ad auka grasmagnié i islenzkum sumarbeitilénd- 
um fra bvi, sem nu er. 


t] 
°o 


~ 
ae at 
~~. 
men 
--. 
=~. 
-- 
-. 
- 
-. 
- 
-— 
a 


oo 
a 


= 
sen at 
tas 
-. 
mee 
a 
-—— 


~ Fyrri séfnun 
— First graz. period 


a 
° 


- Seinni sdfnun 
— Second grax. period 


% Meltanieiki, Digestibility (In Vitro) 


45 


60 65 140) 7S 80 
% Grds bitin, % grass in the diet 


Mynd 3. Samhengi milli grasmagns i fodri og meltanieika. 
Fig. 3. The relationship between digestibility and percentage grass in the diet. 


{ 4durnefndri grein um eldri rannséknir Atvinnudeildar 4 pléntuvali saud- 
{jar er rett um beitargildi islenzkra afrétta og annarra uthaga i ljési af nid- 
urst6dum, er ba fengust. ber rannsdéknir, er hér hefur verid rett um, eru 
mj6g samhlj6da hinum eldri og visast pvi til greinarinnar um pa®6 atridi. 


HEIMILDIR. 


1. Van Dyne, G. M. and Heady, H. F. 1964. Persénulegar upplysingar. 

2. Porsteinsson. I. 1964. Plontuval saudfjar. Freyr 11. 1964. 

8. Porsteinsson, I. og Olafsson, G. 1965. Efnainnihald og meltanleiki nokkurra uthagaplantna. 
Rit Atvinnudeildar A-flokkur — 17. 


SUMMARY 


In the summer of 1964 sheep with esophageal fistulas were used for the first time in 
grazing studies in Iceland. An experiment was then started for the purpose of studying the 
plant preference of sheep and to collect samples for determination of the In-Vitro- 
digestibility and chemical composition of the diet. 

From early August to late September two ewes grazed in three enclosures on rangeland 
which differed greatly in botanical composition. Each enclosure was grazed for five succes- 
sive days tw-ce in the experimental period. Dietary samples were taken early morning and 
late evening. 

The botanical composition of the samples was determined under a binocular microscope 
reading 320 points in each sample. On the average 93% of the plant material could be 
identified. 

The botanical composition of the enclosures is shown in table 1 and all plant species 
present in the enclosures are listed in the Appendix. The results are shown in tables 2 and 
3 and fig. 3. 

There was no significant difference in the botanical composition of the diet between 
ewes or between morning and evening sampling. In all enclosures the grass species were 
the most preferred group. There was no significant difference between enclosures in this 
respect while the grasses constituted a significantly greater part of the diet in the second 
than in the first grazing period. 

The In-Vitro digestibility in comparable samples is very similar from both ewes. It is 
rather low as could be expected, as the experiment was undertaken late in the growing 
season. The decrease in the digestibility from the first to the second grazing period in each 
enclosure, however, is remarkbaly small. This is mainly a result of change in the diet as 
the average nutritive pre of the ava‘lable forage decreases (fig. 3). 

Thanks are expressed of the Grassland Research Institute, Hurley, England, for the deter- 
minations of the In-Vitro digestibility. 


10 


APPENDIX 


Tegundir plantna i beitilandinu. 
Plant species present in the enclosures. 


Site of enclosures 


Tegund, Species Gotuas Grimsa___ Hestfjall 
Bugdupuntur, Deschampsia flexuosa x x x 
Halingresi, Agrostis tenuis x ae x 
Reyrgresi, Hierocloe odorata X x x 
Saudvingull, Festuca ovina be x 
Snarrotarpuntur, Deschampsia caespitosa x x x 
Tunvingull, Festuca rubra x x 
Tytulingresi, Agrostis canina Se SG 
Vallarsveifgras, Poa pratensis x 
Blédberg, Thymus arcticus x x x 
Brjostagras. Thalictrum alpinum x X x 
Geldingahnappur, Armeria vulgaris x 
Gulma@ora, Galium verum xX xX 
Holtasdley, Dryas octopetala oe x x 
Hvitmaora, Galium silvestre x x 
Kattartunga, Plantago maritima x x 
Kornstra, Polygonum viviparum ye x x 
Krossmaora, Galium boreale x ve 
ILambagras, Silene acaulis x 
Myrafjola, Viola palustris a x 
Skarififill, Leontodon auctumnalis x 
Tunstra, Rumex acetosa x 
Undafifill, Hieracium sp. x x 
Beitilyng, Calluna vulgaris x x 
Blaberjalyng, Vaccinium uliginosum as Bs x 
Fyjalldrapi, Betula nana Xx su 
Grasvidir, Salix herbacea x x x 
Ilmbjork, Betula pubescens x x 
Krekilyng, Empetrum hermafrod. x x 
Kl6fifa, Eriophorum angustifol. x 
Myrastér, Carex Goodenoughit x 
Stinnastér, Carex rigida x x x 


1] 


University of Alb 


sii i 


iin 


Site of enclostires 


Tegund, Species Gotuas Grimsa_ __ Hestfjall 
Vallhera, Luzula multiflora x x x 
Pursaskegg, Kobresia myosurotdes x x 
Beitieski, Equisetum variegatum x x 
Vallelfting, Equisetum pratense x x 
Mosi, Bryophyta sp. x x Xx 


12 


